Skýrsla um 
Lestrarfélag Vestmannaeyja 
Reglugjörð þess og bókaskrá 



1869 



017.1 
Les 





h . 
I ^ 

■ I 



■ t 



I I 

I 

I 

I 



I 



■y 



Skýrsla 



1 



um 



Leslrarfélag Vestmaniiaey^ja, 

/ 

Reglu^örff þess og liókaskrá 



eptir 

B. E. MagníLSSon, 

sýslumann. 



Gcfin út 



uð tilhlulun félagsins 



Kaupmannaliöfn. 

Prenta?) hjá S. L. MöIIer. 

1869. 



t 



1 



Skýrsla 

nm stofnun Lestrarfélags Vestmannaeyja. 



I júnimánuði 1862 kom þeim sýslumanni B. E. Magnús- 
syni, sóknarpresli lír. Jónssyni og kaupmanni J. P. T. 
Dryde , eiganda vcrzlunarstaöarins „Juliusliaab" á Vesl- 
mannaeyjumj ásaml um, aÖ þeir í sameiningu skyldu reyna 
til þess að storna ])ókasafn á Vestmanuaeyjum , er inni- 
liéldi ý"^sar fróölcgar og nytsamar bækur á íslenzku og 
dönsku máli, þar siík sloí'nnn mætti álítast mjög gagnleg 
og nauðsynleg lii þcss að fræða Eyjabúa og efla og glæða 
almcnna og nylsama þckkingu meðai þeirra, með því þcir 
og þóttust sannrærðir um, að mörgum hí r mundi þykja 
unnn að bókum, eins og íslendingnm almennt þykir^ cinli- 
um að vorum góðu og skemtilegu sögum, og iðlu því 

r 

út um Eyjarnar ganga boðsbref í þessu efni, og skoruðu 
á alla þá, scm cinhver efni liefði að styrkja að fyrirtæki 
þessu og gefa lii bókasafnS þessa, sem tilheyra skyldi 
Vestmannaeyjum , annaðhvort nytsamar bækur eða fjár- 
gjafir, og gjörðu strax margir góðan íjóm að máli þessu, 
svo að hinn fyrstu samskot^ eyjabúa urðu bérumbil 80 rd. 
í peningum auk ýmsra bóka, er íélaginu jafnframt a^kosln- 
aðist, Af þessum góðu undirtektum, sem raálefni þetla 



4 



þegar fékk, myndaðist nú þegar Lestravfélag Vestmanna- 
eyja, því fyrir hið safnaða fé voru í Kaupmannahöfn keyptar 
ýmsar góðar og fróðlegar bækur , en þrátt fyrir þessi 
samskot og hin árlegu tillög hérumbil 20 félagsmanna 
mundi félag vort samt sem áður eigi hafa náö neinum 
verulegum framförum, hefði ekki félagið úti frá orðið 
ærna styrks aðnjótandi því til eflingar, þarsem það af 
kirkju- og kennslustjórninni hefir verið sœmt með bóka- 
gjöfum fyrir 200 rd., er stjórnin veitti félaginu eptir 
bænarskrá stofnlDda þess árið 1864. Af einstöku mönn- 
um, sem af veglyndj hafa veitt félaginu mikinn og ágætan 
styrk, má að verðíngu geta herra alþíngismanns og ridd- 
ara Jóns Sigurðssonar í Kaiipmannahöfn , sem hefir út- 
vegaö félaglnu að gjöf margar góöar bækur, útgefnar af 
hínu íslenzka Bókmentafélagi , og sem félagið því í virö- 
ingar og sómaskyni hefir koslö fyrir heiðursforseta, sömu- 
lolÖís herra kaupmannfc J. P. T. Brydeí, sem auk ágœtra 
bóka hefur gefið félaginu 60 rd, lil bókakaupa, og sem 
því or kjörinn hciðursfélagi. Enn fremur hafa þeir 
berra Jón Borgfirðingur og herra Einar fórðarson, for- 
stöðumaður prentsmiðjunnar í Reykjavík, sent félaginu að 
gjöf ýmsar íslcnzkar bækur. Lestrarfélag Veslmannaeyja 
hefur þannig fyrir rausnarlegar gjafir ýmsra og eigi 
óheppUegu sljórn þcss á skömmu límabili náð góðum 
vöxt og viðgángi, sem bókaskrá þess með yfir 500 núm- 
crum mcð sér ber. 

lleglugjörð Lestrarlelags Vestmannaeyja. 

1. gr. |>að er mark og mið ^jLestrarfélags Vest- 
mannaeyja" með stofnun bókasafni, er innihaldi ýmsár 



fróðlegar og nytsamar bækur á íslenzku og dönsku máli, 
að efla og glæöa almenna þekkingu á ö!lu því , cr sluU 
geli að andlegum og líkamlegum framföruui og þarmeð 
fylgjandi iieili og liagsæld eyjabúa sérilagi. 

2. gr. Uver sem verða vill meölimur félags þessa 
borgi um leið og iiann gengnr í það , og svo lengi sem 
hann er í því ár livert aö minnsla kosli 2 mörk, hvort 
heldur er á peningum eða með einkverri þeirri bók, er 
forstöðunefnd félagsiíis álítur gagnlega, 0^^ skal hann 
hafa goldiö lillag silt innan meímánaðarloka hvert ár. 

3. gr. Sá félagsmaöur, sem lætur eitthvað af hendi 
rakna viö félagiö franiyrir þaö scm minnsl er tíllekiö, 
skal hafa þeim mun meiri rélt til bókaláns hjá félaginu. 

4. gr. Hver sá sfem auösýnu kynni félaginu cin- 
hverja sérlega velgjörð, getur á aðalfundi félagsins, ef 
fleiri atkvæði cru með en mót, oröiö kjörinn sem heiö- 
ursfélagi. , ^ 

5. gr. 'Uvern þann félaga, sem ckki greiöir hiö 
minnst tiitekna liilag í 2 ár samfleytt, má eptir uppá- 
slungu forslöðunelndarinnar útiloka úr félaginu , nema 
því aðeins áð hnnn þá borgi skuld sma, og œski fram- 
vegis aö vera í felaginu. 

6. gr. Sá sem viil segja sig úr félaginu, gjöri það 
eigi scinnu en missiri á undan aöalfundi, 

7. gr. Félagi þessu, sem nú stófnast, sé hið fyrsta 
ár veilt forstaða af sýslumanni og sóknarpresli Veslmanna- 
eyja, en að þessu árl liðuu og svo framvegis skulu 3 menn 
kosnir á forstöðunefnd af félagsmönnum á aöali'undi fé- 
lagsins, er jafnan skal haldinn einusinni á ári um far- 
dagaleytið. 

8. gr. JMeðlimir forstöðunefndarinnar skulu eptir 



6 



samkomulagi sín á milli hafa öll þau sturf á liendi, er 
viðkoma féiaginu, svosem bókliald, bókageymslu og reikn- 
ing yfir tekjur og gjöld félagsins, skal nefndin hafa 3 
bækiirj eina gjörðabók, aðra fyrir reikninga fclagsins og 
þriðja innihaldandi bókalisla og úllán bóka. 

9. gr. Á aðaifundi félagsins, sem gctið er i niður- 
lagi 7. greinar, skal forslööuncfndin skíra frá aögjörðum 
félagsins um hvert undanfarið ár, einnig framleggja reikn- 
ing yfir fjárhag þess. 

10. gr. Forstöðunefndin lánar út bækur til með- 
lima félagsins einusinni í víku hverri, og mun hún þegar 
þar að kemur gefa félagsmönnum nákvæmari ávísan um 
meðferð bóka og annað þarað lútandi. 

11- gr. I>yki þess þörf, að breyting sé gjörð á regl- 
um þessum eða við þær bætt, skal þarum rætt á al- 
mennum fundi. 

ileglugjörð þessi er samantekin af stofnendum fé- 
lagslns. 

Vestmannaeyjum í Júní mánuði 1862. 
B, E. MagmUson. Br, Jónsson, /. P. T, Bryde, 



Bókaskrá 

Lestrarfélags Vestmannaeyja, 



!• Guðfræði. 

A. á íslenzku, 

1 Nokkrar tækifærisræöur eplir l)r. J. Pjetursson. 

2 Leiðbein^' til að iesa biblíuna sér til gagns eplir R.^ 
Möller ísienzkað hefur P. Pjelursson. 

3 Skýríngar yfir nokkra staða í Nýjalestamentinu eptir 
Dr. P. Pjctursson og S, Melsteð. 

4 Nýjar bugvekjur til kvöldlestra frá veturnóttum lil 
lángaföstu af Svb. Hallgn'mssyni. 

5 I>rjár kvöldsöngsræður á Ákureyri af sama. 

6 iXpkkrar lækifærisræöur eptir séra Magnús Jónsson. 

7 Mugvekjur við nokkur tímaskipti eptir Jónas Guð- 
mundsson. 

8 Píningar saga drottins vors Jesú Krists í 50 leslrum 
um föstuna af Svb. Ilallgrímssyni. 

9 Útskýn'ng um trú kiUólsku kirkjunnar, útgeíin af 
binum katólsku prestum í Ueykjavík 1865. 

10 Katólskan borin saman við lúlerskuna, útgefandi Svb. 

Ilallgrímsson. 

11 Islenzk sálmasöngs og messubók meÖ nótum af P. 

Guöjobnsen organista. 

L 

B. á dönsku. 

12 Menigmandsapostel til önderholdning , Oplysning og 
Opbyggelse for ulærde Chrislne af C. L. Börresen. 



8 



13 Tro, Overtro og Vantro ved Gand. theol. M. Eiriksson. 

14 Dr. Martensens trykte moralöke Paragraplier al' Samme. 

15 Er Joliannes Evangeliet et apostolisk og œgte Evan- 
gelium, af Samme. 

16 Udvalgte Psalmer, redigerede af Professor F. G. 
Sibbern. 

II. Sljórnfræði og löglVæði. 

A, á íslenzku. 

17 Skýringar yfir fornyrði lögbókar af Páli Vidalín.. 
18—32 Tíðindi nm stjórnarmálefni íslands frá 1855—69. 
33 — 36 Skýrslur um iandsliagi á Islandi, 1 — 4. bindi. 

37 ísienzkur kirkjuréttur af Jóni Pjeturssyni. 

38 Handbók fyrir hvern mann af ÍJr. M. Stephensen. 

39 Um forlíkunarmálefni af sama. 

40 Hin forna lögbók íslendinga, Grágás. 

41 Járnsíða eða Hákonarbók. 

B. á dönsku. 

42—53 Lovsamling for ísland , udgivet af Oddg. Ste- 

phensen og Jón Sigurðsson. 1—12 Bind. 
54 Om Islands slatsretlige Porhold, af Jon Sigurdsson, 

AUhingsmand. 

55 — 56 Moralen anvendt paa Poliiiken , af Jony. 1 — 2 

Deel. 

57 Algreen-Ussings danske Kriminalret. 

III. Lækninga og licllsuíræðl. 

A. ú íslenzku. 

58 Nokkur orð um hreinlœti, geflð út ú kostuað Coun- 
losb A. de Noaillcs. 

59 Hústafla heilbrygöinna, af Hallgrími Jónssyni. 

60 Dýralækningabók, eplir Dr. Hjaltalín. 

61 Barnsfarasóllin, cplir sama. 

B. á dönsku, 

62 Almindelig Sundhedslexicon, af Aug. Thornam. 

63 Kort Fremstilling af dc vigligste Sygdommo bos Hc- 
sten, Oxen og Faaret, af U. V. Stockflelh. 

64 Vandcuren, ved Dr. J. Hjaltahn. 



9 



IV. Natnni og jarðyrkjufrícði. 

A. á íslenzku. 

65 Stjórnufræði eptir Dr. Ursin, íslenzkuð af Jónasi 
Uallgrímssyni. 

66 Eölisfræði eptir J. G. Fischer, íslenxkiið af M. Gríms- 
syni. 

67 Atli, búnaöarrit af Birni prófasti llaldórssyni. 

68 Ritgjörö um U'ma og engjarækt, af Gunnlaugi t>órð- 
arsyni. 

B. á dönsku. 

69 — 70 Eggert Olafssons og Bjarni Paulssons lleise 
gjennem Jsland. 1—2 Deel. 

71 Ileden og dens Trœplantning , af Garstens. 

72 Anviisning til Opdyrkning af raa Jordlodder , af 
Zeutlieu. 

73 Underviisning i Agerdykning, udgiven af det konge- 
lige Landhuslioldnings-Selskab. 

74 Agerdyrkningsoliemi og Jordbundslære, af Johnston. 

75 Gjödningsmidlerne, af Uannemann. 

76 Lærebog i Naturhislorie, af Y. Prosch. 

77 G. P. Funkes Naturhistoríe for Ungdommen. 

78 Jordens Naturmærkværdigheder, af Möhl. 

79 Nalui'læro for Almuen, af Dr. Berlin. 

80 Portraitparaleller mellem Mennesket og Dyret, ved 
Sophus Schack. 

81 Uavebog for l^under, af Jacobsen. 

82 Geologiske Billeder, af Bernhard Gotta. 

83-89 Landoeconomisk Tidende for Aarcne 1840— 46. 

V. Sagiiarræði og landa. 

A. á íslenzku. 

90—101 rornmannasögur iVorðurlanda. 1 — 12 bindi. 

102 Saga Ólafs konungs hins helga, útgeíin í Ghristiania. 

103 Fagurskinna, kortfattet norsk Kongcsaga. 
104—118 Skírnir frá 1855-69. 

119 Eptirmæii 18. aidar, af Magnúsi Stephensen. 

120 ísiands lýsing, eptir Bergsöe, íslenzkuð af Sveini 
Skúlasyni. 



121 Kennslnbók í landafræði, eptir IngersIeVj íslenzkuð 
af 11. K. rriðrikssyni. 

122 Afrika, Amerika og Australia, af G. Oddsen. 

123 Fornaldarsagan, af P. Melsted. 

124 Miðaldarsagan, af sama. 

125 Nýjasagan, af sama lii 1648. 

126 Frá Grænlandi, ai' Siguröi Breiðfjörð, 

127 Annálar líjörns á Skarðsá. 

128 Æfisaj^a Jóris Eiríkssonar konferentsráðs. 

129 Afírip af ænsógu l)r. Martin Lulers. 

130 Færcyiiigasaga, udgiven af llafn. 

131 Sagan af Karlamagnúsi keisara. 

132 Saga Solons hins spaka, Piatons og Scipions hins 
mikla. 

B. á dönsku. 

133—136 Liveti den gamle Verden, af Frederikke Bremer. 
137—138 illnslrero,l Danmarks liislorie ior Folket, af 
Fabricius. 1 — 2 Deei. 

139 Den gamlc ílistorie med lllustrationer. 

140 Carl den 12, efter Lundblad med 16 lllustrationer. 

141 — 148 Beckers Verdenshistorie. 1 — 16. 
149—152 Klee , de europæiske Staters llistorie siden 

1815. 1-2 Deel. 
153—169 Thiers , Consulatets og Keiserdömmets Hi- 

storie. 1 — 17. 
170—201 Uiises Arckiv, 17—19 Bind og 47—75 Bind. 
202 — 203 Bilies Reise omkring Jorden med Corvctten 

Galathea 1845—47. 1-2 Bind. 
204 — 205 Meinerl, Naturen og Menneskelivel, en folke- 

lig Beskrivelse af Jorden. 

206 Niels Juul, en kistorisk ForlæUiag. 

207 Peter Tordenskjolds (lislorie, 

208 Peter Griflenfeldls IJistorie. 

209 Eleonore Kirstine Ulfeldts Uistorie. 

210 Niels Ehbesens ílistorie. 

211 Slruensee, af Jörgensen Jomlou. 

212 Sande historiske Forlællinger. 

213 Frederik den 7des Levnet og Regjeringshistorie. 

214 Skildringer af Frankrigs Uistorie fra det 15de Aar- 
hundrede indtil vore l)age. 

215 Garibaldis Krigstog til Sicilien og NeapeK 

216 Frihed og Fædreland, af tí. P. Uolst, 



217 Dyvekes Ilistorie. 

218 Kjöbenhavns l]ombardement 1807. 

219 Frtíderik den 6tes Hof. 

220 Kristiaii den 7des Regjeringshistorie. 

221 Kjöbenhavn, af Jörgensen Jomtou. 
222—24 Den danske tlistorie, af Chr. Molbech. l-3Deel. 

225 Kong Frederik den 6te og den danske Bonde. 

226 Den franske Revoiulion 1848. 

227 Carohne Mathildes Levnetshistorie. 

228 Kofoed, Verdenshistoriens vigtigste Uegivenheder. 

VI. íslenílingasögur og fornfraíðisrlt. 

229 Landnámabók íslands. 

230 Ilarðar saga Gvímkelssonar , Ilænsaþóris., Vígastyr 
Ueiðarvígum , Kjahiesínga saga, þállur af Jökla 
Búasyni. 

231 Egils saga Skallagrímssonar. 

232 Eyrbyggjasaga. 

233 Gísla saga Súrssonar. 

234 líórðar saga hreðu. 



236 Vatnsdæla saga. 

237 Uávaröar saga ísíirðíngs og Grettis saga á dönsku. 

238 Vígaglúms saga. 

239 Hrafnkels saga freysgoða. 

240 Droplaugarsona saga. 

241 Njáls saga þórgeirssonar og sona hans' 

242 Kristnisaga. 

243 Gunnlaugs saga Ormstúngu. 

244 Bjarnar saga llítdælakappa. 

245 Grettis saga. 

246 Oandamanna saga. 

247 Krókarefs saga, Gunnars saga Keldugnúpsfífls og 
Öikofraþáttur. 

248 — 257 Annaler for nordisk Oldkyndighed og IJistorie, 

1842-52, í 10 bindum. 
258—259 Sufn til sögu íslands. 1—2 bindi. 
260—261 Biskupasögur. 1—2 bindi. 

262 Nokkur blöð úr Mauksbók. 

263 Sæmundar Edda, útgeíln af Sophus Bugge. 
264—266 ísienzkt fornbréfasafn. 1-3, 



235 



Korma^" saga. 




12 



VII. KVíTði, slicinlisiigiir og skáldskaparrit. 

A. á íslcnzku. 

267 — 268 Ljóðabók Jóns |>orlákssonar. 1. — 2. 
269—270 Klopsloks messias. 1 — 2. 

271 KNæöi njarna Thórarensens. 

272 Ljóömæli Jónasar Ilailgrímssonar. 

273 Svava ýmisleg kvæöi. 

274 Snót nokkur kvaiöi, eplir ýmis skáld, 

275 Smákveölíngar. eptir Sigurð Hreiðfjörð. 

276 Ódysseifs kvœði, eplir Sveinljjörn Egilsson. 

277 Hionskviða, eplir sama. 

278 Tíöavísur Jóns Ujallalíns. 

279 lleljarslóða orusla. 

280 Gandreiðin. 

281—282 íslonzkar fijóðsögur og æfinlýri. 

283—286 I»úsund 0;,^ cin nótt. I— IV. bindi. 

287 Pillur og slúlka, aí' Jóni Thóroddsen; 

288 Leikril Sigurðar Pjelurssooar. 

289 t>ýöíng brefa llorazar. 

290 IVímur af GUslai' Adolph og Valvesi. 

291 Uímur al' Gunnari á iJlíðarenda. 

292 Uímur af Indriða Ilbrciða. 

293 Uímur af Uernólusi Uorneyjarkappa. 

294 Vefarinn meö tólíkóngavitið. 

295 Fclsenborgarsögur. 

296 Uragðamúgusarsaga. 

297 Sagan af Ásmundi víking. 

298 Fjórar lUddarasögur. 

299 íslenzk a'íinlyri af M. Grímssyni og Jóni Arnasyni. 

300 Smásögu", af Dr. P. Pjelurssyni. 

301 ISjóIa, af B. Gunnlaugssyni. 

B. á dönsku. 

302—307 Ingeraann, historiske Romaner. 1 — 12. 

308—311 — Sange og Eventyrdigte. 1—8. 

312—317 — Eventyr og Fortællinger. 1—12. 

318 - 320 — dramatiske Digte. 1—6. 

321—327 Blichers Noveller. 1—7. 

328 ™ Digte. 1—2. 

329 Holbergs Comoedler. 



13 



330 Marryat, Peter Simple. 



331 — Söofficiceren. 

332 — Snarleyow eiler den djævelske Hund. 

333 — Nybyggerne i Canada. 

334 — Japhel der söger sin Fader. 

335 — den faltige Jack. 

336—337 II. G. Andersen, Evcntyr og riistorler. 1—2. 
338 — Nye Eventyr og llistorier. 

339—340 Castle Richmund, af Anthony Trollope. 1—2. 



341 Arven, af Onkel Adam. 
342—343 Gustav Adolph, af Topelius. 

344 Kjærlighed og Penge, af Edmond Tcxier. 

345 Grev Garl til hUhoim, af Johannson, 

346 Kusine Stella, Uoman efter det Engelske. 
347—348 Dehet og Gredit, af G. Frtíytag. 
349—350 Pcndennis llistorie, af Thackeray. 
351—352 Johan Uaiifax, af Miss Muloch. 

353 Agathas Mand, af Samme. 

354 Natfugkme, af Xavier de Montepin. 

355 En Zigeuners Hekjendelse, af Samme. 

356 Storkcrcden, af líerthet. 

357 Capitain Uemny, af Samme. 

358 Den vilde Píge paa Montcalm, af Samme. 

359 Htíllah, en Fortælling. 

3G0 Leli Ferdinanda eller den maskcrede Dame. 

361 Stiflsdamcn i Vallö, af A. S. 

362 Lærercn, af Currer Hell. 

363 Frantz af Mcdicis, af Alfred des Essarts. 

364 Minnigrcy cllcr Arvingen. 

365 Taarnct vcd Dardanellerne. 

366 En Spiller, en Novelle. 

367 Oukel Toms llyltc, af Becher Stowe. 

368 Onkel Toms Staldhrödre, et Supplement til samme. 

369 Else, Novelle af Sophie Yerena. 

370 lluset med de 7 Gavle, af Hawtorne. 

371- 372 Dcn sorte Mose, romantisk Fortælling i 2 Dele. 

373 Germaine, af Edmond About. 

374 Fiskerens Datter, en Fortœlling fra Dunerne. 
375-376 Lövinden, af Fredrik Soulié. 1—2 Deel. 

377 Ildröveren ellcr de skjulte Gange, spansk Uoman. 

378 En Diglers Sommernatsdröm, Kovelle. 

379 Capitain Dennysons Jagteventyr. 
380—381 Ulrikkes'Fhigt, al Smidth. 2 Dele. 
382-383 Ehbc og Flod, Uoman af Smith. 1—4 Deel. 



14 



384 Eiigen Stillfried, af Hachlænder. 

385 Udvandrernej af Berthet. 

386 Ð'dfr og INat, en Forlæliing i 24 Timer. 
387—388 Dcn nye Don Qiiixote. 1—5 Deel. 

389 Dandserinden, af Amadée Achard. 

390 Österlandslie Fortællinger. 

391 — 392 En í'attig Laadsbyprœsts Levnet, af August 

Lafontaine. 

393 Brændemærket elier Ugelinos Levnetslöb. 
394—395 Maancdsroser for 1826 og 1829. 

396 Bianca Capello eller Venedig og Florents 1 det 16. 
Aarhundrede. 

397 Frank lliUon eller Drouningens Regiment. 

398 Genlis Fortællinger. 

399—400 IVdvhals og Blomsterpigen, af Paul de Kock. 

401 Fornemme Folks Börn, af Eugen Sue. 

402 Familien Jonfroy, af Samme. 

403 De syv Dödssynder, af Samme. 

404 Grev de Lavernie. 

405 De to llepublikker, af Bazancourt. 

406 Eu borgerlig Familie, original Fortælling. 

407 Familien Sturo, en historisk Skiidring fra det 16de 

Aarhundrede. 

408 llvad man kau see gratis paa Gadcn. 

409 Fortæliinger af Alvilde l]erg. 

410 Aaret 1812 eller iMoskous Brand. 

411—412 Theodor, af August Lofontaine. 1 — 2 Dcel. 

413 Kit Karson, Guldgravernes Fyrste. 

414 Bandithövdingen. 

415 Magyarerne, cn historisk lloman. 

416 Min Bedslefadcrs Lovnetshistorie. 

417 Fugen Aram, af Bulwer. 

418—419 Heidelberg, Fortælling af James. 
420-421 Mimcn i iVIonxa. 1—2 Dccl. 
422 — 424 Buccanieren, en Skildring fra Gronivels Dage. 
1—3 Deel. 

425—427 Svenskcrne i Trag, en romantisk Skildring af 
rickler, 

428 Vinlerblomster for 1829. 

429 tJendrik Alaynards Keisebeskrivelse. 

430 Liv i Norden, af Fredcrikke Bremer; Skizzcr frii 
Fclllivet, af Angust Thornam ; Tre Fortællinger, af 
Jörgensen. 

431 Den lille llornblæser, af H. P. Holst. 



I 



15 

432 Qvindcns Paradiis, af Paul Feval. 

433 lljærlighedseventyr i Louisiana. 

434 Herlugen af Savoyens Page, af Alexander Dumas. 

435 Bolhwell eller Maria, Dronning af SkoUand. 
43G En Söröverhistorie, af Grlngo; Indlaneren Costal. 

437 Let Slnd og Letsind, humoristisk Novelle. 

438 En Sæltekone, Novelle af G. 1. F. 

439 Ivors de to Cousiner, af Miss Sewell. 

440 Fanny, en Studie af Feydeau. 

441 Hjerlels Gaader, Fortælling af Molénes. 

442 En Cancan-Dandserindes Memolrer. 

443 Olger Danske, med 6 Tegninger. 

444 Wild Sporls and Adventures, by Maxwell, 

VIII. Ýiiiislcgs efnis, 

445-451 Félagsrit 1841-43, 1845-47, 1856-58, 

1861 -G3. 
452— 453 A3/^"niargiöf 1859-65. 

454 þjói>^Lf5y^^9--53. 

455 GeéuyVedfimi-iQuv, 1—3 ár. - 

456 No í^U-y&^ú/fflS —49 . 

457 l-lV)''írknilí^lbókmenlaiel;iíí um 50 fyrstu árin. 

458 ^r^^rji'l^uUín forngripasafn íslands. 

459 Siíýrr;^ um handritasafn hlns íslenzka bókmennta- 
félag^ 

460 Presiatal og prófasta á Islandi , eptir Svein Níels- 
son, prófasls og prests á Skarðarslað. 

461 Varníngsbók handa bændum og búmönnum á íslandi. 

462 Lítil Fiskibók handa nskimönnum á íslandi. 

463 Heikníngsbók, af Jóni Guðmundssyni. 

464 íslenzka málmyndalýsíng, af 11. Kr. Friörikssyni. 

465 ísienzkar reltrilunarreglur, af saiífa. 

466 Skýríns hinna aimennu málfræöislegu hugmynda: 
af sama. 

467 Tölvísi, eplir Djurn Gunniaugsson. 

468 Einföld Landmaíling, eptir sama. 

469 Fíngrarím viövíkjandi kirkjuársins tímum. 

470 Lelðarvísir til að þekkja einkenni á mjólkurkinu. 

471 Tíöindi frá alþíngi íslendínga 1865. 

472 i>rjár rilgjörðir, útgefnar af 17 Islendíngum. 

473 Sögnágrip um prenlsmiðjur og prentara á íslandL 
474—482 Nordisk Penningmagazin, 1846—54. 



16 



483-486 I Hjemmet, 1857—60. 

487 Skandinavisk Folkemagazin, 1857. 

488 For tre Skilling, 1855-56. 

489-491 !Maga/-in for Natiir og Menneskekundskab ' 

1838, 40 og 50. 
492 Folkekalender for Danmark, 1856. 
493—494 Handelsmagazin for Island. 

495 IllListreret Vciviser af Kjöbenhavn, af Claudius Ro- 
senhoíT. 

496 Anviisning til Fiskeavl. 

497 Underviisning i nogliolderi. 

498 Hof- og Slalskalender for 1860. 

499 Mærkelige danske Forbryderes Levnet. 
500-504 Folkevennen, et Tidsskril't, udgivet af Selskabet 

for Folkeoplysningens Fremmc. 1852—56. 

505 Oplysninger om Gasper Hauser. 

506 lliises tydske Læsebog. 




É . 



14 



4 



